
MAnaðarrit til stuðuings frjálslegri trúarskoðun. 


Ritstjóri: MAGN. J. SKAPTASON. 


GIMLI, MAN. ágÚst 1893. 


Morgun. 

TJ fjallabrúnir fríðar ljóma, roða, 
en fegri myn’dir rísa í huga innst. 
Hvoi't skal þð. milda morgunljósíð boða 
bið mikla Ijós, er verður allra binnst? 



Því hvað svo er, mun bregða blæju svartri 
að birta margt, sem áður fólgið var, 
er sál vor eygir sól af sólu bjartri, 
er sveif hér ofar dauðans köldum mar. 


Já hvort skal milda morgunljósið boða, 
að máni renni og sól við skýjahring, 
á einní stund hin bleiku blöð að roða, 
er brotin lágu í sekt og fordæming. 

Því meðan sól í sævardjúpi blundar, 
er sorgin dögg, cr grætur jarðarbrá 
og svífur burt mót himni hádags-stundar, 
hýrleg gleði skín um hvert eitt strá. 

X 


°8 







— 114 — 


BINDINDL 


Menn hafa mikið rætt um bindindi, n,ú á seinni tímum og 
margt sannarlega fagrt liefir á nýrri tímum verið framkvæmt í því 
máli. Forkólfar þjóðanna hafa pródikað það, hafa sjálfir gengið á 
undán með loflegu eftii'dæmi, og sýnt öðrum leiðina, sem þræða 
skal í því máli. Þotta er og verðr eitt aðal atriði í allri bindindis- 
hreifing, það er ekki nóg, að prédika, það er ekki nóg, að hamra á 
lestinum, það er ekki nóg, að úthúða þessum og þessum manni, eða 
þossum og þessum glæp, það verðr að leggja fram dæmið. Menn 
verða aðtaka höndum saman, hvor og einn, sem í sannleika vill styðja 
að vellíðan mannkynsins, sem styðja vill að því, að mönnunum 
líði betr, sem styðja vill að því, að velsæld eflist á heimilum manna, 
að tötrarnir verði færri, að fátæktin verði minni, að sambúðin verði 
kærleiksríkari, að ánægjan verði fyllri, að gleðin verði hreinni, að 
eymdin eg vesöldin minnki, allir þeir verða að taka höndum saman, 
að hjálpast að, hver með öðrum, að útrýma vín-nautn úr hugsunar- 
hætti manna, að fyrirbyggja notkun þess. Það má oft spilla góðu 
máli með rangri aðferð, og hefi ég séð það á þessu eins og öðru. Ég 
hefi heyrt og séð bindindis-postulana halda ákafar ræður um bind- 
indi, og færa til sönnunar sínu máli heila hópana af ritningarstöðum 
þeir eiga allir illa að fara, þeir eru djöfulsins uppkveikja, sem víns 
ins neyta, en slíkt er ekki til annars, en að spilla fyrir málinu, það 
kemr í menn kergja. Þeir, sem nokkuð hafa litið í ritninguna, þeir 
vita það vel, að eins má sanna það af henni, að vín sé leyfilegt, 
eins og óleyfilegt. Nói varð fullr, Jósep varð fullr, Salómon lofar 
vínið, Kristr breytti vatni í vín, Eitt af bríxlyrðum þeim, sem Farí- 
sear báru á hann, var eftir Krists eigin orðum, að hann væri vín- 
svelgr. Það hefir eðlilega verið lýgi, sem annað, er þeir báru á 
hann, en það sýnir það, að vín hefir þá verið notað, enda var vín 
notað við kvöldmáltíðina. Lúther drakk, Grundtvig drakk, yfirhöf- 
uð hefir fjöldi manna neytt víns. Mér var einu sinni eftir að ég 
kom hingað, send bók ein á stærð við hálfa Pétrs postillu og var 
hún öll upptalning á ritningarstöðum þeim, er sönnuðu, að leyfilegt 


— 115 — 


og rétt væri, að neyta víns, og síðan ég sá þál»ók, þá hefir mér ekki 
litist á það, þegar menn oru að sanna skaðsemi ofdrykkjunnar moð 
ritningarstöðum. Yér þurfum ekki að fara þangað, til þess að sjá 
það, að vér ekki eigum að neyta víns. Vér þurfum ekki annað, en 
að líta í kringum oss. Sé það ofc og mikiðum hönd haft, þá eyðir 
það fénu, veikir líkamann, sljófgar sálina. Yerðr þá hvorki líkami 
né sál fær um, að gegna störfum sínum eins eftir sem áðr. Minuið 
sljófgast, menn verða oft þunglyndir og dutlungafullir önugir og 
stirðir í lund. Oft er það, að heimilisfriðnum er hætta húin, þar 
sem vín-nautn keyrir úr hóíi, það veldr sundr þykkju milli lijóna 
og vina. Oft heyra menn talað um meðalhófið, menn nefna það 
gullvægt og ritningin segir, að vín í hófi gleðji mannsins hjarta, 
enda liggr það í augum uppi, að sé þess hóflega neytt, þá er það ein 
af Guðs góðum gáfum—en hlutrinn er, að það er vandratað þetta 
gullvæga meðalhóf. Meðalhófið er æfinlega vandfundið í hverju 
einu og hvað vínið snertið, þá sýnir reynsla mannanna, að það er 
kannske ekki einn af hundraði, som finnr það og getr haldið því. 
Yínið hefir þann töfrandi kraft, að sá, sem fer að neyta þess, leið- 
ist smútt og smátt, eins og ósjálfrátt til þess, að neyta, þess einlægt 
meira og meira, eitt glasið teymir annað á eftir sér, menn þykjast 
verða svo fjörugir og farsælir við nautn þoss, það verkar á alt tauga- 
kerfið, og þar af leiðandi á ímyndunaraflið. Það setr allar taugar í 
einhvern æsing, svo menn finna ekki til neinnar mæðu eða mót— 
lætis, mönnum finnst alt svo fagrt og yndislegt í heiminum, menn 
finna svo mikið fjör og þrótt streyma gegnum æðar sér, að þeim 
finnst ekkert ókleyft, en þetta varir ekki nema um stund, Hver 
æsiug doyfir taugakerfið, hefir eyðileggjandi áhrif á manninn eftir 
á. Taugarnar oftaka sig og þær verða lengi að násér aftr, og því 
tíðar, sem þetta kemr fyrir, því lengri verða hin eyðiloggjandi áhrif, 
sem það hefir eftir á; og það sem athugaverðast er, er það að því 
oftar, sem þetta kemr fyrir, því hættara er manninum til þess, að 
halda áfram. ' Þessi ginnandi töfraáhrif vínsins vaka fyrir s jónum 
manna og leiða þá oftlega hálfnauðuga og móti hetri vitund til þess, 
að neyta þess. Þeir hugsa sér kannske, og það er mjög oft, að nú 
skuli þeir aðeins hressa sig, svo skuli þeir hætta, en þeir gá ekki 
að því, þeir taka ekki eftir því, fyr en þeir eru húnir að hressa sig 
ofmikið. Þotta er einmitt það, sem hættulegast er við vínið, þe tta 



11G— 


er þið, sem svo möi’gum hefir komið á kaldan klakann. Án þess 
menn viti nokkuð af því eru menn orðnir drukknir, án þess menn 
viti nokkuð af því eru menn, sem verið hafa og hafa og alla tíð ætlað 
sér, að verða hófsmenn, orðnir ofdrykkjumenn. Þetta er vanalegi á- 
steytingarsteinninn, sem flestir falla um. Við þessu þarf varhuga 
að gjalda, en þegar menn gæta þess, hvernig þetta læðist að manni 
smátt og smátt, ginnandi og tælandi, ekki með neinum ógnum eða 
frekju, heldr svo ofr laðandi, dragandi upp ljómandi myndir gleð- 
innar og unaðsemdanna, einhverskonar paradísarsælu hér á jörðu, þá 
sér maðr, að það er hest að hætta sér ekki út á þennan ís, hann er 
svo háll, en renni maðr sér fótskriðu á honum, þá er óvíst hvar 
maðr stöðvast, Þessvegna er hesta ráðið, að eiga ekkert við það,það 
•er engin þraut, að halda sér frá því, ef menn aldrei venja sig á 
það, en svo erfitt að hætta þegar vaninn er kominn á, að öllum 
þorra manna hefir orðið það ofraun, Hvað hófið og hófsmenuim 
snertir, þá er það ekki sagt í þeim skilningi að lasta þá, að segja, 
að þrð séu þeir, sem að mörgti leiti skapi drykkjumennina. Það 
má held ég óhætt segja að enginn sé sá drykkjumaðr, sem ekki 
liafi um tíma verið hófsmaðr á æfi sinni. Menn verða ekki ofdrykkju- 
menn á svipstundu, heldr smátt og sinátt. Hófið minnkar smám- 
saman, mánuð eftir mánuð, ár eftir ár, uns það verðr hófleysa, og 
svo er hitt, að hófsmennirnirnir teyma hina, sem óreyhdir eru, 
út á þenna hála ís, sem öllum hættir svo við, að skripla á og missa 
fótanna, þeir gefa öðrum þetta eftirdæmi, sem reynsla mannkynsins 
segir oss, enginn ætti að freista. Sökum þessa ætti hver og einn, að 
taka sér það fyrir reglu, að smakka aldrei vín. Menn geta glaðst 
fyrir því og leikið sér, og menn eru þá lausir við öli þau efiirköst, 
sem vínnautnin hefir í för með sér. Eg fyrir mitt, leyti kysi helst, að 
stjórnir ríkjanna tækju fyrir tilbúning og sölu allra áfengra drykkja, 
það ættu þær að geta, og þær ættu, að sjá skyldu sína gagnvart 
mannfélaginu í því, að gjöra það; en það viil nú vera svo meðþessi 
stjórnarráð, eins og hlessaða prestana, þau þurfa einhversstaðar að fá 
fé að, þau eru oft í kröggum og þurfa að ná því inn með öllu 
mögulegu móti. Þegar kaþólskir voru að selja syndakvittanirnar 
fovðnm, þá sögðu þeir, að sálirnar skryppu úr hreinsunareldinum, 
þegar silfrið hringlaði í buddunni, en stjórnarráðin (ég vil ekki til- 
nefna klerkana, langt frá!) þau hirða ekki um það, þó náunginn 



— 117 — 


sökkvi í eymd níðr, ef aðeins víntollrinn hringlár í vösum þeirra. 
I>essu er nú ekki að fagna, vér þurfum ekki að kúast við, að stjórn- 
irnar kanni aðflútning eða tilbúning víns, og því verðr það besta ráð- 
ið, að ganga í bindindi með alla vínnautn, Yinnum því saman og 
stvðjum það á allan hátt sem vér getum. Með því eflum vér velferð 
mannfélagsins, með því eflum vér vora eigin heill. Mæðrnar ættu að 
innræta hjá börnum sínum óbeit á víninu, feðrnir ættu að ganga á 
undan þeim með góðu eftirdæmi. Yinr ætti að styðja vin til þess 
að hafna því, Hófsmonninrir ættu að gauga fremstir í flokki og 
neyta sér um alla vínnautn. Ef rnenn vinna að því í réttum anda 
og með öflugu fylgi, að útrýma vínnautn, þá ætti það að takast. Lát- 
um því vinir héðanaf það vera eitt af málum þeim, sem hinn 
frjálslyndi flokkr berst fyrir að eyða ofnautn víns en leiða bindindi 
inn í staðinn, Góðu máli gefr Guð sigr, ef vel er fylgt. 


í FROSTIXU. 

JÓLASAGA. 

Eftir Z. 


Garða þorpið var eitt af þessuru þorpum, sem nýlega var far- 
ið að byggjast, liúsin stóðu því ekki sem reglulegast hvert innan 
um annað, með nokkru millibili og var alveg ekki laust við, að 
manni gæti komið til hugar eitthvert ósamlyndi—að þessi strjál- 
bygðu hús litu hornauga livert til annars á sléttunni eyðilegu, næð- 
ingssömu, skóglausri lengst út í fjarska.— Himininn var mvrkr og 
skýþungr með frostnæðingi, enda komið kvöld—jólakvöld. Þorps- 
búarnir voru líka sestir að, að minnsta kosti sást enginn af þeim á 
milli húsanna enda kusu víst flestir að halda jólin inni þetta kvöld. 
Og jólaljósin voru löngu kveikt og köstuðu bjarma gengum tjaldaða 
gluggana á snjóinn, sem roðnaði—en var kaldr sem áðr.— 

Jólin eru nú samt hátíð fátæklinganna, tem verða að sætta 
sig við molana, sem detta af borðum annara, og hvervetna er skift- 



— 118 — 


ing kjaranna, jafnvel meðal nýbyggjendanna, sem hafa flutt sig af 
einum stað á annan, af ])ví þeir héldu að hann væri hetri. 

Hún Steinunn gamla, vankaði niðrsetningrinn, sem var send 
'yfir hafið á sveitarkostnað, átti ekki mikið afgangs matvælum til jól- 
anna, þegar þau nálguðust, en af því henni var ekki grunlaust um, 
að hún kynni að hafa meira upp úr því að vera á ferli í síðasta 
mund um jólin og halda áðr kyrru fyrir alla jólavikuna; gerði hún 
það, því hátíð frelsarans varð hún að halda upp á, eins og aðrir, 
enda átti hann það skilið, að Steinunni gömlu fannst, jafnframt því 
sein hann var fátækr sjálfr eins og hún. Hún vildi því gera alt 
hvað hún gat. Máske var Steinunn eini fátæklingrinn, er valdi sér 
jólin, sem hentugasta áskotnings tíð af svona lagaðri ástæðu, en eigi 
að síðr var það fordildarlaus hugsun, að reyna að láta eklci fæðing 
arstund hans, sem var henni eina líknin í bágindum líða hjá, eins 
og ekkert væri um að vera,hans,sem verndaði hana frá allri hættu, lík- 
amlegri og andlegri, hans, sem þó var eins fátækr og hún vesaling- 
urinn; það var nú auðvitað dálítið annað, að láta sér líða illa, af því 
maðr sjálfr vildi það, en það er heldr elcki hægt að afsaka sveitarfé- 
lög fremr en annað, sem enga spádómsgáfu hefir, þótt þeim verði það 
á, að létta á sér byrðinni, með því að senda af sér ómaga, sem eiga efn- 
aða ættinga á lífi.— 

Já! um jólin, jafnvel þótt fáu sé líft úti, eru fátæklingarnir á 
ferð, eins í smáþorpunum sem annarsstaðar ; surnir án þess, að hugsa 
mikið um Betlehemsbarnið og líkn og vernd í sambandi við það, en 
allir með þeirri sameiginlegu, þörfu hugsan fyrir sjálfa sig, að ekki 
sé annar tími vænni, að láta sér verða vel til —en jólin.— 

Steinunn gamla var á ferli Þetta kvÖld, aðfangadagskveld jóla. 
En henni hafði e!<ki orðið mikið ágengt. Því vék einhvernveginn 
svo kynlega víð með flesta, sem hún fann, að enginn bugaði svo miklu 
að henni, sem volgum drykk, þegar hún barði að dyrum, auk heldr 
öðru meiru; en hún var heldr ekki að slóra lengi eftir að svarið var 
fengið, þangað til henni var boðið ínn eða vísað burtu, af því 
fólkinu leiddist að sjá hana kringum húsin hjá sér; hún fór undir 
eins eftir að hafa beðið um fisk eða kjötbita með sér, hvort heldr 
henni varð mikið eða lítið ágengt. Og Steinunn gamla skyldi 
ekkert í, hvað sér yrði illa til nú; stóð þó nú ekki yfir stund, sem 
átti að gera hjörtun uppljúkanlegri fyrir fátæktinni, þegar hún berði 
á dyr, utan úr kuldanum? Hafði hún þó ekki einmitt verið að reyna 
af fremsta. megni, að halda sér kyrri heima alla undanfarna viku til 
þoss sér yrði því betr ágengt, þegar hún legði á staðl Eða kom 



— 119 — 


þessi stskleiki fólksins til af því, að það liéldi, að híín væri húin 
að snýkja sér saman svo mikinn forða, kannske margrá mánaða forða, 
og að hún kæmi að hiðja að gefa. sér, af því hún fengi aldreí nóg, 
eins og sumir aðrir, sem kæmust upp á að lifa á gjöfum annara. 
Henni kom til hugar, að fólkið mundi hugsa svo, af því hún hafði 
reynt að halda kyrru fyrir í viku og ekki látið sjá sig. Það lág 
næst fyrir hana, að hugsa það, því jólahoðskaprinn gat þó aldrei haft 
þá verkun; að gjöra hjörtun mannanna, enn steingorvingslegri, ef 
hann á aunað horð hefði nokkur sönn áhrif,—Þegar Steinunn gamla 
var húin að afljúka sér í flestum húsum og hafði víðast orðið svip- 
að ágengt, var dagsett fyrir löngu. Það var samt eitt hús eftir,'sem 
ekki var reynt enn og þangað hugkvæmdist henni að fara, því bæði 
var hún orðin þreytt, þótt takast mætti að ná heim, ef strax 'væri 
farið, og svo var hitt, sem var svo þunghært, að koma heim aftr 
tómhent. Það gat þó naumast verið um minni mannúð hjá nein- 
um að tala, skyldum og vandalausum en þá að lofa göngumóðum 
vesaling, sem langt átti heim, að hvílast í húsum sínúm, og svo var 
ekki að vita að viðtökurnar færu á sömu leið og einu sinni áðr. 

Og Steinunn gamla hökti út af snjóhrautinni inn á milli tveggja 
húsa, sem voru hrein undantekning þarna, hvað það snerti, að standa 
því nær fast saman, og lagði niðr pokann semhún hareinmittaf því, 
og svo af hinu, að þau sneru saman myrku hliðunum, svo henni var 
það óhætt; hún var að húast um til að geta komið sem enn cin- 
lægari, sannari þurfalingr að þessum húsdyrum áðr umtöluðu, skamt 
þarna hurtu.— Það var óglögt, sem hún heyrði fyrst; mæðin og 
ellin gerði henni næstum ómögulegt, að heyra hvað verið var að 
fdra með inni, og þó nam hún staðar til að hlusta á leiðinni með- 
fram liúshliðinni; því aðrar dyrnaj' af tveimum ’eru oftast dyr sem 
fátæklingrinn áræðir að bera upp hagi sína. Var ekki, sem henni 
heyrðist, að verið væri að lesa húslestr inni fyrir og að það væri 
hljómrinn af honum, sem hún heyrði? Kún lagði eyrað fast að 
freðinni rúðunni til að ganga úr skugga um það. Hana þyrsti eftir 
að heyra minnst frelsara síns þetta kveld og það hrá gleðiljósi yfir 
andlitið snöggvast—andlitið skorpna 'og hrukkótta, en því miðr 
þagnaði alt aftr, þegar síðustn orðin sem hiín heyrði af húslestri 
prestsins voru lesin til enda: „Það sem þér gerið einum af mínum 
minnstu meðbræðrum, það geriö þér mér.“ Undr voru þau nú samt 
gleðjandi þessi orð, friðandi, huggandi fyrir vesalinginn, sem varð 
að lifa á gjöfum annara, einmitt hinua sömu, er létu þau sér um 
munn fara til sjálfsagðrar eftirbreytni í hjálpseminni við munaðar- 



— 120 — 

lan.s.a aumingja aðra eins og hana, því annars voru þau þýðingar- 
laus. Svo var farið að syngja. Blíði, viðkvæmi, jóla-sálmrinn lét 
í eyrum hennar eins og Betlehems-hirðanna, or þeir heyrðu raddír 
englanna, og Steinunn gamla fyltist vonsælli gleði, er rann gegn- 
um sál liennar eins og vorylr freðna jörð; og hún greip undir með 
þeim, sem vpru að syngja. Skjálfandi, veikhljóðuð í helkalda frost- 
inu þessa jóladagsvöku reyndi hún—gat hún ekki annað, en lofað 
lietlehems barnið með öðrum, sem henni fannst að hlytu að skil ja 
jólahoðsítapinn fallega, mannkærleiksríka, himneska hoðskapinn um 
ást og ósérplægni. Og svo söug hún. Og fyrst var röddin veik,en 
smám sarnan varð hún styrkvari og fyllingarmeiri og loks há og skær 
sem barst út um þorpið dimt og þögult, og bergmálaði út um kald- 
an vetrargeyminn. Hún hafði íyrst reynt að líkjast hinum, en svo 
réði hún ekki lengr við sig og söng eins og hjarta og tilfinningin 
sagði henni, því hún hugsaði um ekkert annað, en hann, sem líkn 
aði fátækum og rétti nauðstöddum hjálparhönd, som hafði fæðst á « 
þessari stundu, og hún hafði hreint gleymt sér hvar hún var stödd, 
og lét rödd, sem kom frá hjartanu, rödd, sem hafði ekkert við sig 
nema einlægni, eymd og hróp um neyðarkjör, sem lýstí sér í henni, 
fá ráðrúm. Svo þagnaði hán alt í einu. Það hafði einhver heyrt 
sönginn og það var eins og /Steinunn gamla vaknaði af þungum 
svefni, er henni var skipað burtu með harðrí hendi, og einhver var 
að ávíta hana fyrir að spilla helgi jólanætrinnar. Mátti hún þá 
kannske ekki lofa frelsarann eins og aðrir, hann sem öllu vildi gott 
gera, og ekkert máttí aumt sjá, sem fæðst hafði á þessu kveldi, eða 
mátti hún það kannske ekki, af því hún var öreigi og ósjálflijar ga, 
eða varð að leita á náðir annara! Og lienni fannst meira til um 
hágindi, en nokkru sinni áðr. Samt gat hún ekki að því gert,henni 
fannst hún þekkja sömu röddina aftr, sem bar framjfallegu friðandi 
orðin : „Það, sem þér gerið einum af mínum minnstu hræðrum, það 
gerið þér mér.“ Og það var það, og ískuldinn, sem greip hana aftr 
tökum eftir hlýindin, er jólahoðskaprinn flytr þeim, er skilja haun 
réttilega—eftir orðin, sem hún heyrði um gluggann : „Það sem þér 
gerið einum af mínum minnstu hræðrum það geríð þór mér.“ Það 
var það, sem einkum gerði, að Steiminn eins og vaknaði af draumi 
við hörðu hurtvísunar-röddina, sem henni hafði fundíst á samaaugna- 
hliki, koma frá svo mannúðarfullu hrjósti. En hún hafði enga n 
tíma, til að segja neitt, og hún flýtti sér að hökta eins títt og hún 

fékk orkað, í hurtu aftr sömu leiðina.- 

Snemma þetta kveld, höfðu verið farin að detta niðr snjókorn 


( 



á stanglí, hörð, en þ<5 smá, en alt af óx' snjökorna-fjöldinn og - alt a f 
varð þyngri vindgustrinn, sem strauk með þau inn á milli húsanna 
í þorpinu og íleygði þeim þar niðr þungt og kaldranalega á fönn- 
ina, sótti svo önnur ný, að vörmu spori til að leggja við hlið hinna, 
svo bráðum myndaðist grá-hvít hlæja ofan ú gömlu fönninni, sem 
var orðin dálítið hjálit, af því hún var eldri, og vindrinn sóttí alt 
af fieiri og fleiri, har þau í þéttari hópum, og hóparnir urðu alt af 
þéttari, sem þyrluðust aftr og fram milli húsanna, þangað til þeir 
gripu allir saman í fyllu, sem lagðist svo dimm og köld utan að 
hverju einasta liúsi í þorpinu, að þau steinhættu að geta litið hvert 
til annars, hornauga. — — — 

Þenna jólamorgun sást á gamlan malpoka upp úr skafli, því 
nær tóman, og hönd, sem læsti sig um hann frostköld, en mögr.— 
Það var hönd Steinunnar gömlu, niðrsetningsins, heiningarkonunnar, 
sem send var á sveitarkostnað.— Hún hafði orðið líti á jólanóttina, 
—einmitt á fæðingarstundu frelsara síns og verndara— skamt frá hús- 
dyrurn prestsins, frænda síns, hans séra Friðmundar, sannleiks-post 
ulans, réttlætissálarinnar, dómarans milda, sem dæmdi jafnt lifandí 
og dauða, guðsmannsins með kærleiksríka hugarfarið. — 


Hugleiðingar um ritnmguna. 

[Framhald.] 

III. 

* 

OskeikuUeilci ritningarinnar. 

Þegar tala skal um óskeikula ritningu,sem svo margir keniia 
og trúa á enn þann dag í dag, þá sjáum vér að margt af því, sem 
þegar er búið að taka fram um það efni, hlýtr algjörlega að eyði- 
leggja óskeikulleikann. Þó að, að eins einu tíuhdi hluti eða einn 
hundraðasti hluti af því, sem um það hefir ritað verið væri satt, þá 
gæti ritningin ekki verið óskeikul. En nú er því svo varið, að það 
sem húið or að segja í riti þessu um málefni þetta, er ekki einn 


þúsundasti liluti af því, er segja mætti eðr af sönnunum þaim, er 
færa mætti fram móti óskeikulleika ritningarinnar. 

Það hlýtr að vera öllum ljóst, að ef að ritningin á að vera 
óskeikul að uppruna, ef hún á að vera ,,innblásin,“ þá hljóta og 
allir þeir að hafa verið innhlásnir, er nokkuð hafa um hana fjallað. 
Þegar sagnir gamla og nýja Testam. gengu lið fram af lið um hundr 
uð eða þúsundir ára, þá hljóta allir þossir milliliðir, allir þessir 
sögumenn, að hafa verið innblásnir, lið fram af lið, mann fram af 
manni, um fleiri aldir. Því setjum nú svo, að bækrnar hafl upphaf- 
loga verið ritaðar á svo undarlegan hátt, að hver stafr væri svo sem 
ritaðr með Guðs fingri, setjum nú svo, að allar þær bækr gamla og 
nýja Testam., sem mótmælendr forkasta, séu einmitt þær, sem óekta 
voru og átti að kasta, og að allar hinar bækr ritningarinnar, sem nú 
eru f henni taldar, séu einmitt þær-, sem eiga þar að vera; setjum nú 
svo, að allar þær bækr ritningarinnar, sem týndar eru, hafi óekta 
verið og snerti því ekkert og dragi ekkert úr gildi safnsins : setjum 
nú svo, að alt þetta sé þannig, þá er eftir að svara því, hvernig það 
geti verið, að ritningin sé óskeikul, eins og vér höfum hana í hönd- 
um vorum í da<j, að okkert hafi haggast, engum staf verið breitt, 
engri hugmjmd sleppt, engri hugmynd bætt inn í, ekkert verið mis- 
skilið, engu verið viðaukið alt niðr til vorra tíma. Með öðrum orð- 
um, setjum nú svo, að straumrinn, eins og hann hóf að renna austr 
í Palestíuu 22 eða 20, eða 18 eða 16 öldum síðan, hafl verið óskeikull 
í fyrstu, hvaða vissu höfum vér fyrir því, -að hann, enn þann dag í 
dag, skuli vera hreinn ómengaðr, eftir að hafa liðað sig niðr unt 
margfiókna aldanna braut? Fyrst hljóta ritin að vera óskeikanlega 
innblásin og rituð, síðan hlýtr söfnun þeirra að hafa verð óskeikul, 
og svo öll sú leið, er þau hafa orðið að ganga niðr til vorra tírna. 

En, er vér förum að íhuga það, hvernig þau hafi komist í 
gegnum aldirnar óskeikul niðr til vorra tíma, þá ber oss fyrst að 
skoða það, að upphaflega var meiri hluti ritningarinnar, gamla Test. 
skrifað á hebresku máli. En var nú málið sjálft óskeikult? Umþær 
mundir, er bækr ritningarinnar voru ritaðar, hafði hið hebreska rit- 
mál enga hljóðstafi. Alt, sem ritað var, var ritað hljóðstafalaust, 
með eintómum samhljóðendum í líkingu við hraðhönd nýrri tírna. 
Hvernig getnm vér nú hugsað oss óskcikular bækr með þessum rit- 



—123— 


mátaí t. d. staflnn bk fyrir bók, eða bak, eða búk, eða bik; orðið 
bkk fyrir bukk eða búkk eða bykkja eða bekk; orðið st fyrir sat, 
eða sút, eða sit, eða sýt(a), eða sót, eða sæt. Því merkin, sem tákna 
hljóðstafi í hebresku ritmáli, voru ekki innleidd í málið fyr, en eft- 
ir daga Krists, að líkindum ekki fyr, en á 7. öld eftir Krist. Svo 
er vér tökum nú dæmi úr hebreskunni sjálfri, þá er orðið qtl, sem 
bæði getr verið nafnorð, sagnorð og hluttekningarorð, og sem sögn 
getr það verið gjörsögn og þolsögn ; það getr haft níu mismunandi 
þýðingar, eftir hljóðstöfum þeim, sem settir eru inn á milli sam- 
hljóðendanna. Orðið d.b.h.r. getr haft sex mismunandi þýðingar. 
Það getr þýtt: „orð“, „hann hefir talað“, „,að tala“, ,,talandi“, „það 
hefir verið talað“ og „drepsótt" rétt eftir því, hvaða hljóðstafir eru 
settir inn á milli. Þetta er nú málið sem hinar innblásnu bækr eru 
rítaðar á. En nú kemr einn ritarinn og fer að rita eftir annan á 
þessu sama máli, bækrnar eru ritaðar upp, hvað eftir annað, því ekki 
skulum vér hugsa oss, að vér höfum hin uppliaflegu rit. Getum vér 
nú verið vissir um að þessir skrífarar, sem skrifuðu upp bækrnar 
liafi aldrei míslesið, eða misskilið eða misskrifað einn stafi nú á dög 
um að minnsta kosti eru menn ekki svo snjallir, að þeir geti verið 
vissir um, að misskrifa ekki eða misprcnta ekki eitt eða fieiri orð í 
stórum bókum. 

Þá eru þýðendurnir. Yoru þeir einnig innblásnir og óskeik- 
ulir? Xú á dögum eru þeir fjarri því að vera það. Voru þýðendr á 
öllum tímum, sem þýtt hafa hebresku ritningarinnar á grísku og lat- 
íbu og grískuila og latínuna á ensku eða hebrcskuna beint á ensku, 
voru þeir einnig innblásnir, var þeim á yfirnáttúrlegan hátt varnað 
þess, að gjöra nokkurt misgrip, að rangskrifa uokkurn staf! Ef að 
svo hefir verið, hvað þýða þá þessir tugir þúsunda af villum í ritn- 
ingunni, erhin nýja nefnd enskra fræðimanna finnr í hinni ensku 
biflíu þýðing, er þeir hafa verið settir til að endrskoða. Menn hafa 
alt til þessa fundið 100,000 mismunandi lesmáta í ritningunni,cn ætla 
þó, að þeir séu enn fleiri, kannske ein hundrað og fimmtíu þúsund 
lesmátar og hvar er þá innblástrinn'! Liggr hann í villunum eða hvaðl 

Innblástrinn hefir runnið sundr, sem reykr í lofti um þenna 2000 
ára tíma,hann hefir einlægt. þurft að halda áfram inaun fram af manni 
því ef að þessir menn, sem eitthvað hafa fengist við ritniuguua ættu 
að vera innblásnir, hví skyldu þeir þá ekki vera innblásnir líka sra 
Jón Bjarnason, eða Lárus eða Jónas sáld En ég held að rn irgir færu 



—124— 


að l>æna sig, ef slíku ætti fram að lialda. En nú er því svo varið,að 
í staðinn fyrir óskeikulann innblástr tinna menn í ritningunni álveif 
Jiíð gagmíœða, og það innan um hana alla saman. Sextiu og sex 
eiga þær að vera þessar innblásnu bækr! En nú megum vér ekki 
gleyma því, að þó að vér gætum sannað innblástr einnar eðr fleiri af 
bókum ritningarinnar, þá væri með því engin sönnun fengin fvrir 
innblæstri eða óskeikulleika hinna annara bóka, því eins og sýnt hefir 
verið fram á, þá voru bækrnar upphaflega ekki ein heild, heldr eru 
þær samtíningr frá fleiri öldum. Ef því ritningin í heild sinni á að 
vera innblásin, þá hlýtr og hver eineinasta bók hennar að vera inn- 
blásin, hlýtr því hver setning bókarinnar að vera iunblásin, því vill- 
ur, cða vitleysur, eða ósannindi eru óhugsandi, þegar um um innblástr 
er verið að tala, nema það sé þá innblástr af vitleysum. Setjum nú 
svo, að ég hefði í bókaskáp mínum 66 bækr, sumar skáldrit, sumar 
( óbundnu máli, sagnfræði, ferðasögur, æfiminningar, bréf, o. s. frv. 
skrifaðar sín í hvoru landi af mönnutn á misjöfnu menntunai'3tigi,sum 
ar fyrir 1000 árum síðan, þótt ég gæti nú sannað eitt eðr annað um 
eina af þessum bókum, hvort dugir sú sönnun um allar hinar? Vissu 
lega ekki. En þannig er því yarið, ritningin er safn af 66 bókum 
með ýmsu efni og mismunandi uppruna. Hver og ein bók hlýtr því, 
að standa eðr falla með sjálfri sér. Bækrnar eru ekki ögn skyldari 
hver annari, þótt þær séu saman í einu bandi, heldr en það yæru 66 
bækr hver með sínu nafni, og hver bundin út af fyrir sig. Spurn- 
ingin er því ekki um einn óskeikulleika, eða einn aðalinnblástr, heldr 
um 66 óskeikulleika eðr 66 innblástra. 

Hér heíir lítið verið minnst á aðalagnúana á innblæstrinum, en 
nú skal taka fátt eitt af því lielsta, ef alt ætti til að týna, yrði það á— 
kaflega mikil bók. 

1. Kenningin um innbleUtrinn finnst eJíki í ritningunni og verðr 
því að Jeita hennar ehihversstaðar annarsstaðar. Ekki ein einasta 
af bókum ritningarinnar gjörir kröfu til þess, að vera innblásin. Hinn 
helsti af þeim sárfáu stöðum og sá, er rétttrúaðir menn treysta á fremr 
öllum öðrum, erþessi: 2. Tím. 3, 16, ,,Ö11 ritning erinnblásin af Guði 
og nytsöm til lærdóms, til sannf eringar gegn mótmæluin, til leiðrétt- 
ingar, tilmenntunar í réttlæti.“ En, er vér förum að skoða stað þenua 
nákvæmlega, þá fer eitt og annað að koma fram, sem eyðileggr inn- 
blástrshu gmyndina. 1. er ekkert talað um óskeikulleika, heldr um 
innblástr, og getr það verið sitt hvað. Vér þekkjum þá postulana 
Pétrog Pál, sem álitnir eru innblásnir, en þeir játa það þó sjálfir, að 
þeim geti skjátlast. En ef að innblásnum mönnum getr skjátlast,hví 



getr þá eigi innblásinni bók skjátlasti —2. þegar þetta bróf Páls til 
Tímót. var skrifað, þá var ekkert nýja Test. til, og engum þá lifandi 
manni hafði komið það til hugar, að nokkurntíma yrði nokkur bók 
skrifuð eða saman tekin unrlir því nafni. Orðin ,,öll ritningin“ getr 
því aðeins átt við gamla Test.. Ef að því staðr þessi á að sannanokk- 
urn óskeikulleika, þá á hann að sanna óskeikulleika gamla Test.; —3. 
en nú getr staðr þessi ekki einu sinni sannað það, því að þýðingin á 
stað þessum er bersýnilega röng. Ilinn gríski frumtexti ætti að leggj- 
ast út á þessa leið: „Hver ein ritning, sem er guðdómlega innblásin cr 
nytsöm til lærdóms til sannfæringar.“ o.s.frv. og svo virðist fornkirkj- 
an hafa skilið hann yfirhöfuð. Sýrlenski textinn, Yulgata, því nær 
allar hinar gömlu þýðingar, Clemens frá Alexandríu, Theodoretus, 
Origenes G eða 7 sinnum og fiestir hinir gömlu kirkjufeðr hafa shilið 
hann þannig. Hin rómversk-kaþólska kirkja skilr hann á þossa leið, 
svo skyldi \Yycklifie hann og Tindal og svo er hann þýddr í hinni 
ensku biflíu frá 1551. En þegar, er menn gefa það efiir, að staðiinn 
megi skiljast á þessa leið, eða ætti að skiljast þannig, þá er farið alt 
gildi hans til að sanna óskeikulleika ritningarinnar. Þannig er því 
þá varið með þenna stað, sem á að vera hin allra-sterkasta sönnun 
fyrir óskeikulleika ritn.. Svo er og um hina aðra staði í sömu átt, 
sem allir eru veikari, en þessi. Hver og einn getr séð það, að ritn- 
ingin sjálf gjörir enga kröfu til þess að vera guðdómlega innblásin. 

Menn hafa oft bygt innblástr ritningarinnar ii orðatiltækjum 
eins og þessuin: ,,Og drottinn sagði“, „Og Guð talaði þessi orð og 
sagði“ og þessum: „hinir hoilögu menn töluðu sem væru þeir inn- 
blásnir af heilögum anda.“ En fyrst er nú það, að athuga, að margt 
af þessu, senr Guð sjálfr hefir átt að tala, er svo grimdarfult og hrylli 
legt og ósiðsamlegt, að engum heilvita manni ætti að koma til hugar, 
að kenna það Guði, slíkt væii hin rnesta ósvífni og svo er hitt, að 
ferðamenn, sem á seinni tímum hafa ferðast um meðal Araba og tekið 
eftir háttum þeirra, hafa fundið þar sömu orðtækin onn í dag í hvers- 
dagslegu lífi þeirra. Þeir ttétta orðið og liugmyndina Guð innan um 
hin hversdagslegustu störf. Ivomi hallæri og hungursneyð eða drep- 
sótt yfir landið, þá segja þeir: „Hrottinn hefir sent mikið hallæri yfir 
landið“; ef að nautpeningr eða úlfaldar þeirra veikjast, þá segja þeÍT, 
að „drottinh hafi slegið fénaðinn nreð sjúkdómi“. Ef að hjarðir 
þeirra aukast og margfaldast, þá segja þeir að: „drottinn láti þær ault- 
ast og margfaldast“. Drottinn segir þetta, drottinn lætr þetta og þetta 
vera svona, drottinn sendir þessa og þessa pláguna. Og ef að Arabar 
sjálfir færu að semja sögu sinna tíma, þá mundu þeir færa hana f 
biflíustíl, í stíl hins gamla Testam.. Ef að Araba dreymir eitthvað, 



■126— 


meira að segja, þá segja þeir að „Guð hafi sagt sér þetta í draurni" 
líkt og Jósep þegar hann var að dreyma hvað hann ætti að gjöra við 
Maríu. Þetta og annað eins í ritningunni sýnir aðeins ritháttinn hjá 
höfundum þessara hóka, en eí fjarri því að sanna nokkurn innhlástr. 

2. Þessi innblástrshugmynd hofir fyrst komið f'ram á seinni tím 
um. Hinir fyrri kristnu menn þektu ekki þessa ströngu hugm/nd 
seinni tíma manna um innblástrinn, eins og menn nú hugsa sér hann 
allvíða. Það var fyrst á 16. öld að hrydda fór á henni, sjálfir siðbóta- 
mennirnir höfðu mjög lítið af henni, og kaþólska kirkjan hofir aldrei 
getað fallist á hana. 

3. Eitningin vottar það sjálf, að hún sé ekki óskeikul, því hún 
inniheldr margt, sem als ómögulegt er að rýma saman við óskeikulan 
innblástr. 

(Framhald næst.) 


Hugmyndir ýmsra þjóða um upp- 
runa heimsins. 

(J. F. Clarke. „Ten cjreat Rel. //.“) 

Kenningin um stöðnga framrás og fuilkomnunheimsins er ekki ný, 
heldr hafa menn fundið hana hjá hinum elstu þjóðum og trúflokkum. 
Hafa menn að líkindum fyrst vaknað til þeirrar hugsunar við það að 
hugsa um fræið og eggið. Menn sjá hvernig fræið vex og dafnar fyrir á- 
hrif lofts og jarðar, það stingr rótinni niðr en leggnum upp og framleiðir 
blóm og ávöxt og fræ, þetta gjörist ekki alt í einu heldr smátt og smátt, 
það smábætir kompu [Cellu] við kompu, blaði við blað, hægt og hægt 
heldr það áfram að vaxa, það er ekki að sjá neiu utanað komandi skap- 
andi áhrif, heldr er eins og þessi undarlegi og dularfulli lífskraftr liggi ’ 
hið innra í fræinu eða plöntunni. Þetta virðist vera lögmálið l'yrir öllu 
hinu lifanda, grösum og dýrurn og mönnum. Og sem sönnun fyrirþví,að 
þjóðirnar hafa hngsað sér það þannig má færa tilsögurnar um heimsegg 



—12 7— 


e3r heimsfræ, sem allir hlutir eiga aö hafa komið frá og finna má hjá 
mörgum kynflokkum. 

í Orpheusar sögnunum á tíminn að.vera fyrstr af öllu. Aftíman- 
um fæddist Chaos —rúmið— og ether —loftið—, af þeim kom aftr frum- 
eggið og úr því kom Phanes —opinberun als hins sýnilega.— I lögbók 
Manu —indversk— er getið um sköpunina, en þar er öllu blandað sarnan 
sköpun, útstreymi og framrás, Þar segir svo : 

„Allieimrinn var í myrkri, óskiljanlegr, ólýsandi, ófinnanlegr og ó- 
fundinn—eins og í djúpum svefni. 

Þá kom, kraftrinn, sem einn var til, í allri sinni dýrð og rauf myrkr- 
ið, ösýnilegr sjálfr, engjörandi heiminn sýnilegan, með hinum 5 frumefn- 
um og öðrum efnum.” 

”Hann, sem hugrinn einn getr gripið, hvers tilveru hin ytri skilning- 
arvit ekki geta fundið, sem er ódeililegr, sem er til frá eilífð, hann sjáifr, 
sálin allar tilverunnar, hann lýsti í gegnum myrkrið.” 

”Hann vildi framleiða ýmsar verur af sínu guðlega efni og með hugs 
un einni skapaði liann vötnin, og lagði í þau fræ til að æxlast.” 

”Fræið varð að eggi, bjart sem gull, ljómandi sem stjörnur himins 
með þúsund geislum og í því eggi var hann sjálfr borinn sem Brahma, 
faðir allra anda.” 

”í því eggi sat’kraftrinn mikl i’ aðgjörðarlaus í heilt ár, en við lok 
ársins lét skaparinn eggið klofna í tvennt af sjálfu sér.” 

”Og af þessum tveim hlutum þess myndaði hann himininn uppi og 
jörðina niðri.” 

”Af hinni æðstu sál framleiddi hann sál mannsins, og svo meðvitund- 
ina ; sem stjórnar huga mannsins.” 

”Frá hinum æðsta anda streymdi hann út og rann í gegnum hinar 
minnstu smáagnir hlutanna og skapaði allar skepnur.” 

I söngvum Aristophanesar [grískr] lesum vérþetta: 

”Hið dimma Chaos og nóttin var til og í fyrstu hinn myrki Erebus 
og Tartarus; en þá var hvorki jörð né loft, eða himin. Á undan öllu, 
í hinum óendanlega hring Erebusar framleiddi liin svartvængjaða nótt 
egg eitt, er ekki var á setið. Þaðan kom svo ástin, móðir ástríðunnar, 
og sló bak sitt með hinum gullnu vængjum eins og í stórviðris ofsa. Ást- 
in tengðist hinum dimma hvíldarlausa Chaos og framleiddi himininn, 
jörðina, sjóinn og hinn ódauðlega kynflokk guðanna. 

Þánnig segir Hesiod f grískr] : 

”í npphafi var Chaos, næst jörðunni með sínn breiða faðm, hinn 
óhreifanlegi grundvöllr allrar tilveru, hinn víði Tartarus með hyldjúpi 
sínu og ástin hin fegursta meðal hinna ódauðlegu guða,” 

Þannig syngr Ovid-j latneskr f: 

”Aðr en sjórinn og landið kom í ljós og himininn, er skyggir yf- 
ir alt, þá var liinn sami svipr y.fiir náttúrunni. Alt var óuunið, ólag- 
að—alt ein hrúga, og kallaðist Chaos. Það var hreyfingarlaus þyngð 
og fræ hlutanna á ruglingi og blandað saman — engin var sól, ekkert 

'n 



var tungl T engin var jöröin hangandi í jafnvægi i loftinu, ekkert. var 
haflð, er vefði sig um meginlandið með sínum sterku örmum. Þetta 
stríð höfuðskepnanna sætt.i guð og hin velviljaða náttúra og greindi 
hvað frá öðru, hið fasta frá hinu rennandi, jörðina frá loftinu. Hver 
svo sem sá guð var, þa skifti liann niðr hlutunum og setti hvern á sinn 
stað.” 

En rétt á eftir þessu, þar sem Ovid talar um uppruna mannsins, 
þá er hann í efa um það, hvort maðrinn hafi verið skapaðr af þess- 
um guðdómlega smið, eða jörðin liafl haldið í sér einhverju himnesku 
fræi ,og leitt hann þannig fram, en Prometlieus liaíi ráðið mynd hans. 

I Orplieus ljóðum er alt leitt af hinu frumlega Chaos og innblæstri 
ástarinnar, þar segir svo: 

”Vérskulum fyrst syngja unaðslegan söng um hið forna Chaos, 
hyernig himininn, jörðin og sjórinn var myndað af því, einnig um 
hina skarpvitru ást, sem elst er af öllu og sjálf fullkomin, sem alt þetta 
hefir framleitf og greint hvað frá öðru.” 

(Framhald síðar.) 


BOIiGAÐ hafa 

„ DAGSBRÚN “ I. ár. 


Jón Sigurðsson.. 

•Gimli. 

...$ 1.00 

Tómas Björnsson. 

.Geysir.. 

... 1.00 

Jón Þorsteinsson. 

.Ieelandie Biver . 

... 1.00 

B. Magnússon. 

.Keewatin . 

.. 1.00 

Jón Freemann . 

Hnausa . 

.. 1.00 

Jóhann Straumfjörð. 

• Hecla. 

... 1.00 

Jóhann P. Sólmundsson... 

.Winnipeg. 

... 1.00 


,,AUSTRI,“ 

ritstjóri Skapti Jósepsson eand. phil. Ágætt fréttahlað, heflr inni að 
halda skemtandi, fræðandi og vel ritaðar ritgjfirðir, og ágætar neð- 
anmáls-sögur. Fæst hjá G. M. Thompson, Gimli. Árg $1,20 


Sll 1 1 TlOllf 'nUtsölnmenn SUNNANFARA í Vestrheimi ern 
TJUimctUicll 1 . Chr. Olafeson, 575 Main Str., Winnipeg; Sigfús Berg 
mann, Garðar, N. !>.; G. S. Sigurðsson, Minneota, Álinn., og G. M. Thomp- 
son, Gimli, Man. Hr. Chr. Olafsson er aðalútsölumaðr hlaðsins í Can- 
ada og heflr einn útsölu á því í Winnipeg. Verð $1.00. 


Útsölumenn blaðsins biðjtim vér svo vel gera, að endursenda það af 
blaðinu, sem þeir hafa ekki von um að seljist. 

H ve nær sem kaupendr að „Dagsbrún“ skifta nm bústað, eru þeir 
vinsamlega beðnir að senda skriflegt skeyti um það til G. M. Thompson 

PsiT'G. M. Thompson, er „business manayer“ og /éhirðir fyrir blaðið. 


„DAGSBRÚN“ kemr út einusinrn á mánuði hverjum, verð $1.00 
um árið í Véstrheimi; á Islandi Ivr. 2.00, greiðist fyrir fram. Send til fs- 

lands en borguð hér $0.75.-Skrifstofa blaðsins er hjá Magn. J. Skapta 

son, Gimli, Man. Canada. 


Prentað lijá G. M. Thompson—Gimli 


















